Editoryal 


AYAN 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVI Blg. 14 
Hulyo 21, 2005 
www. philippinerevolution.org 


Palakasin pa ang kilusan para 
patalsikin si Arroyo 


along bumibilis ang pagbulu- 
Le ng naghaharing pangka- 

ting Arroyo. Ibayong lumalala 
ang pagkakahiwalay nito sa mama- 
mayan at lumalawak ang panawa- 
gan para pagbitiwin o pabagsakin 
na ang paghaharing Arroyo. 
Kaalinsabay, sumisigla ang pag- 
susulong ng rebolusyonaryong kilu- 
san. Maging ang pamimilit nitong 
manatili sa kapangyarihan ay lalo 
lamang nagpapalala sa pagkakaag- 
nas ng rehimen at nagpapatindi sa 
krisis ng naghaharing sistema. 
Nagbibigay ito ng higit na pagka- 
kataon para sa ibayong pagsusu- 
long, pagpapalakas at pagpapala- 
lim ng kilusan para sa pagpapatal- 
sik kay Arroyo. 

Ang nakaraang dalawang linggo 
ay kinakitaan ng pagsambulat ng 
dati nang maigting na mga biyakan 
at banggaan sa sentro mismo ng 
paghahari. Isang napakabigat na 
dagok sa pangkating Arroyo ang 
sabay-sabay na pagbibitiw noong 
Hulyo 8 ng 10 myembro ng gabi- 
nete na nangangasiwa sa iba't 
ibang pangunahing sosyo-ekono- 
mikong sangay ng gubyerno. Unti- 
unti na silang nagsisiwalat ng 


Senyales ng napipin- 
tong wakas ng rehi- 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


meng Arroyo 


nalalamang maraming kriminal, 
anti-mamamayan at antinasyunal 
na sikreto ng rehimen at nagba- 
bantang ibubulgar nila ang lahat 
sa tamang panahon. 

Mabilis na nagigiba ang nagha- 
haring koalisyon. Kumalas na sa 
pangkating Arroyo ang presidente 
ng senado at isang panig ng 
Partido Liberal, isang mahalagang 


PAHINA 3 


Pagkakatatag ng MRLO 


PAHINA 7 


er z St W 


Hindi sumasapat ang milyun-mil- 
yong pisong pondong panuhol 
upang panatilihin ang katapatan 
ng lahat ng mga pulitikong 
kapartido at kaalyado ni Arroyo. 
Nag-atras na rin ng suporta at 
nananawagan ng pagbibitiw ni Ar- 
royo ang makapangyarihang bahagi 
ng malaking burges kumprador. 


G8: Dagdag na pahirap 
at insulto 
PAHINA 12 


Laganap ang pagkadisgusto sa ha- 
nay ng militar at pulisya, laluna sa 
hanay ng mga karaniwang sundalo 
at nakababatang upisyal. May mga 
matataas na upisyal ng AFP na 
naghihintay na lamang ng tamang 
panahon para kumalas kasama ang 
malalaking pwersa. Lantaran ang 
paglaban ng malaking bilang ng 
mga retiradong upisyal. 

Maging ang US ay napipilitan 
nang dumistansya sa lalong nagi- 
ging inutil na papet nito, habang 
pinipiga pa rin ang kayang mapiga 
mula rito, at tahimik na nagbaba- 
langkas ng mga solusyon na ina- 
asahang hindi gaanong makaya- 
yanig sa naghaharing sistema. 

Araw-araw, kundi man oras-oras 
ay lumalala ang paralisis ng reak- 
syunaryong gubyerno. Wala nang 
inaatupag ang Malakanyang kundi 
salagin ang tumitinding pagkamuhi 
at mga batikos ng mamamayan at 
mga kalaban nito sa pulitika, patu- 
loy na maglubid ng mga palusot sa 
naglilitawan pang maraming kasa- 
lanan at baho ng rehimen at mag- 
pakulo ng iba't ibang pakana para 
siraan ang mga kumakalaban sa 
rehimen at guluhin ang mga isyu. 
Inilulunsad nito ang samutsaring 
pakitang-taong gimik para pilit na 


BAYAN 


Taon XXXVI Blg. 14 Hulyo 21, 2005 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 


pagandahin pa ang pagmumukha ni 
Arroyo na tinatapak-takapan na sa 
kalye. 

Sa paghahanap nito ng iba't 
ibang paraan para malusutan ang 
mga pananagutan nito, pigilin ang 
malawakang pag-aalsa ng mama- 
mayan, maiwasang tuluyang maha- 
tulan ng bayan at mapanatili hang- 
gat maaari ang sarili sa kapang- 
yarihan, kabi-kabila ang pag- 
tatangka ng naghaharing rehimen 
na maghain ng iba't ibang mga 
panukala para umano'y masolusyu- 
nan ang krisis. Inililihis nito ang 
atensyon ng bayan sa mga 
panukalang Chacha o pag-amyenda 
ng saligang batas at panukalang 
Truth Commission, habang hinaha- 
mon naman ang oposisyon na 
idaan na lamang sa proseso ng 
impeachment ang pagreresolba ng 
mga usapin. Inaasahan ng rehimen 
na makokontrol pa nito ang gayong 
mga pamamaraan. 

Ngunit ang sitwasyon ay mata- 
gal nang humulagpos sa kontrol ng 
naghaharing pangkating Arroyo. 
Ang akala nito ay ganap nitong 
mapipigilang sumingaw ang maba- 
hong katotohanan, kaya pa nitong 
lituhin ang isip ng mamamayan at 
idiskaril ang mga pagkilos laban 


Nilalaman 


Editoryal 


Ibayong isulong, palakasin at isulong ang 
kilusang pagpapatalsik 


dito, at sa gayo'y maaari pa nitong 
patagalin ang pagkapit sa poder. 

Lumalakas ang paghugos ng 
kilusang protesta at mga panawa- 
gan para sa pagpapatalsik sa rehi- 
men. Mula noong Hunyo, lumawak 
at dumami ang mga porma, at iba- 
yong lumakas, lumaki at tumindi 
ang mga kilos-protesta sa Metro 
Manila at sa iba't ibang rehiyon, 
kabilang na sa Cebu--ang ipina- 
ngangalandakang balwarte ni Ar- 
royo. Ipinakikita ng naglalakihang 
mga raling ito ang lawak ng pagka- 
muhi ng mamamayan sa rehimen. 

Hindi mapipigilan ng anumang 
pagbabanta, panloloko at anumang 
pagmamaliit ng rehimen ang pag- 
dagsa ng mamamayan sa lansangan 
at ang kanilang tuluy-tuloy na 
paglulunsad ng iba't ibang porma 
ng protesta sa araw-araw. 

Ngunit kailangan ang buong 
rumaragasang lakas at matinding 
hambalos ng dambuhalang kilusan 
ng mamamayan upang tuluyang 
maibagsak ang rehimeng nagma- 
matigas sa pwesto. 

Kailangan ng ibayo pang pag- 
tutulungan at puspusang pagkayod 
ng mga progresibo at rebolusyonar- 
yong pwersa katuwang ang 
malawak na nagkakaisang prenteng 
anti-Arroyo upang tipunin at 
ibuhos sa lansangan ang namu- 
muong lakas ng mamamayan. 
Kailangang dagdagan pa ang mga 
pagsisikap para palawakin at 
palakasin nang ilang ulit ang kilu- 
sang masa at nagkakaisang pren- 


gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Hulyo 7, 2005 


Napipintong wakas ng rehimeng Arroyo 
Mga protesta sa loob at labas ng bansa 
Mga biro, ringtone at blog 


teng anti-Arroyo at higit na pabi- 
lisin ang kumpas ng mga protesta. 
Ang walang humpay na paglakas ng 
kilusang masang anti-Arroyo ang 
lalo pang makahihikayat sa mas 
malaking bilang ng mamamayan na 
lumahok sa mga protesta, at maka- 
eengganyo sa iba pang implu- 
wensyal na sektor at pwersa na 
manindigan at kumilos para patal- 
sikin ang paghaharing Arroyo. 
Ang lakas ng kilusang masang 
anti-Arroyo ang siya ring lilikha ng 


Koresponsal 
Pagkakatatag ng MRLO 
Rebolusyong agraryo sa Quezon 
Kontraktwalisasyon 

Sa ibayong dagat 
G8: Dagdag na pasanin at insulto 
Apat na bomba, sumabog sa London 


Balita 


mas malaki pang bitak sa 
naghaharing pangkatin, kakabig 
o magnunyutralisa sa mas marami 
mula sa mga nananatiling tagasu- 
porta ni Arroyo sa kongreso at iba 
pang sangay ng gubyerno at mag- 
babagbag sa kontrol ni Arroyo sa 
AFP at PNP. Maging ang epek- 
tibidad ng impeachment bilang 
larangan ng pakikibakang anti- 
Arroyo ay magmumula sa naabot 
na lakas at kapangyarihan ng 
kilusang talsik sa labas ng kong- 
reso. 

Kaalinsabay ng pagsasama at 
pagkukumbina sa iba't ibang mga 
taktika at aktibidad, kailangan 
ding bigkisin ang pinakamalawak 
na hanay ng kilusang anti-Arroyo 
sa pangangailangan ng kagyat na 
mga solusyon sa mga pinakasali- 
gang suliranin ng mamamayan, 
laluna ng mga batayang masa, at 
sa nararapat na kagyat na kaayu- 
sang ipapalit sa bulok, papet at 
pasistang paghahari ng kasalu- 
kuyang rehimen. 

Bunga ng masiglang paglahok 
sa kilusang anti-Arroyo ng mi- 
litanteng organisadong masa at 
ng pinakamalawak na hanay ng 
mamamayan, laluna sa mga 
batayang sektor ng lipunan, 
maigigigiit nila ang pangangalla- 
ngan ng makabuluhang mga solu- 
syon sa mga saligang problema at 
sa kanilang partikular na mga 
kahilingan at maiuugnay nila ang 
kanilang mga pakikibaka sa 
pangkalahatang pakikibaka para 
patalsikin ang rehimeng Arroyo. 
Sa gayon, may katiyakan na 
magkakaroon ng lalim ang 
malawak na kilusang pagpapatal- 
sik kay Arroyo at ang anumang 
alternatibo sa bulok, papet at 
pasistang rehimen ay mas 
makatutugon sa mga pambansa at 
demokratikong adhikain ng naka- 
raraming naghihikahos at ng 
buong sambayanan at di na 
lamang ng iilang papalit sa 
reaksyunaryong paghahari. [AB] 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2005 


Senyales ng napipintong 
wakas ng rehimeng Arroyo 


ila bagyong rumagasa sa 
[tatakan ang mga pang- 

yayari noong Hulyo 8. Noong 
umaga, pitong antas-gabinete at 
tatlong pinuno ng mga ahensya 
ang nagbitiw sa kanilang pwesto 
at nanawagang magbitiw na rin si 
Gloria Arroyo. Iginiit ng sampu na 
wala na sa moral na katayuan ang 
pangulo para mamuno sa gub- 
yerno. 

Nagpahayag sila ng kahan- 
daang pumaloob sa anumang ligal 
na proseso at isiwalat ang lahat ng 
mga nalalaman ni- 
lang katiwalian sa 
gubyerno upang 
mailantad ang ka- 
totohanan at ma- 
patalsik na si Arroyo. 
Malaki ang galit ng 
sampu kay Arroyo 
lalupa't sila ang si- 
nisi nitong nag- 
pakana sa palpak na 
paghingi nito ng 
tawad noong Hunyo. 
Ibinunyag din ng 
sampu ang pag-uusap Ul 
sa gabinete sa op- & 
syon ng paggamit ng NG N 
dahas laban sa kilu- , 
sang pagpapatalsik 
kay Arroyo. 

Sunud-sunod na 
gumuho ang mga haliging ilang 
araw pa lamang ang nakararaan ay 
buong-tatag na nanindigan para sa 
administrasyon. Bandang tanghali, 
isang paksyon ng maka-adminis- 
trasyong Partido Liberal ang nag- 
atras ng suporta, nanawagan sa 
pagbibitiw ni Arroyo at nagpa- 
hayag ng pagsuporta sa kasong 
impeachment laban sa kanya. 

Dakong hapon, naghayag na 
rin si dating Pres. Corazon 

Aquino ng kanya ring panawa- 


gang bumaba na si Arroyo. 

Di na rin nagpaiwan ang Maka- 
ti Business Club, grupo ng mga 
negosyanteng dating bukal ng 
suporta para sa rehimen. Nakiisa 
na rin ang pamunuan ng grupong 
ito sa panawagan ng mamamayan 
na pagbitiwin si Arroyo. 

Habang nagaganap ang mga 
ito, nagtipun-tipon naman sa 
Makati ang iba't ibang grupong 
oposisyon at mga progresibong 
organisasyon upang igiit ang pag- 
alis ni Arroyo sa pwesto. 

Animo'y Byernes 
Santo sa Malakan- 
yang noong araw 
na iyon. Mukhang 
nagmukmok ang 
presidente at hindi 
nagpaaninag sa 
mga kamera ng 
midya. Nagku- 
mahog ang mga 
tauhan ng Palasyo 
sa pangangalap ng 
suporta para sa 
pangulo at pagpa- 
palabas sa midya 
na hindi natitinag 
si Arroyo. Buong 
maghapo'y walang 
x ginawa ang pinaka- 
- masusugid na tau- 
han ni Arroyo sa 
gabinete at kongreso kundi mag- 
daos ng mga press conference 
upang salagin ang epekto ng nag- 
ngangalit na bagyo sa labas ng 
Palasyo. 

Bago sumapit ang gabi, sumul- 
pot sa Malakanyang si dating Pres. 
Fidel Ramos upang magpahayag 
naman ng suporta sa adminis- 
trasyon. Inihapag niya ang su- 
hestyong baguhin ang konstitus- 
yon bilang solusyon sa kasa- 
lukuyang krisis sa pulitika at big- 


3 


yan ng maayos na palusot sa 
kanyang mga pananagutan ang 
kriminal na si Arroyo. Bahagi ng 
“pakanang Ramos” ang transisyon 
tungo sa parlamentaryong sistema 
ng paggugubyerno, pagtawag ng 
eleksyon sa loob ng anim na buwan 
at tahimik na pagbibitiw ni Arroyo 
sa poder. 

Ilang araw pa, walang kahi- 
hiyang inilako ni Jose de Venecia 
ang planong ito sa lahat ng mga 
tradisyunal na partidong pulitikal. 
Kapwa nag-aambisyong maging 
prime minister sina Ramos at De Ve- 
necia kaya gayon na lamang ang 
pagtutulak nila ng sistemang parla- 
mentaryo. 

Sinagpang ni Arroyo ang panu- 
kalang Chacha para ilihis ang aten- 
syon ng mamamayan ngunit hindi 
niya ito tinatanggap bilang 
kumpromiso at planong pang-atras. 
Iginigiit pa rin niya na patuloy si- 
yang uupo sa kapangyarihan hang- 
gang sa pagtatapos ang kanyang 
termino sa 2010. Agad ring ki- 
nundena ng mga progresibong gru- 
po, oposisyon at simbahang Kato- 
liko ang naturang pakana. 

Habang umiinit ang paligsahan, 
inabangan ng lahat ang magiging 
tindig ng Catholic Bishops’ 
Conference of the Philippines 
(CBCP) kaugnay ng usapin noong 
Hulyo 10. Taliwas sa naunang mga 
ugung-ugong, hindi nakiisa ang 
mga obispo sa pagpapabitiw kay 
Arroyo. Gayunman, hindi rin sila 
nagpahayag ng paghadlang sa 
panawagang pagbibitiw. 

Oportunistang sinakyan ng 
Malakanyang ang paninimbang ng 
CBCP. Nagpahayag si Arroyo ng 
pasasalamat sa mga obispo. Pinala- 
labas niyang pagpanig sa kanyang 
gubyerno ang pahayag ng simba- 
han. Ngunit ilang araw lamang ang 
lumipas ay inilinaw ng mga obispo 
na ang kanilang pahayag ay hindi 
pagtatanggol kay Arroyo. Katuna- 
yan, ang naturan ding pahayag ng 
mga obispo ang tinuntungan ni 


4 


Kapit-tuko talaga 


44 Wyinapapatay ni Joseph Estrada si Gloria Arroyo, pati na rin si 
Fidel Ramos at gusto rin nitong ipitin ang Kaliwa.” Ito ang 
walang kakurap-kurap na “ibinunyag” ni Gov. Luis “Chavit” Singson 
noong Hulyo 14 sa pinakahuli at pinakapalpak na pagtatangkang 
ilihis ang atensyon ng mamamayan sa mga krimen ni Arroyo. Bilang 
patunay, nag-imbento si Chavit ng pekeng tape kung saan maririnig 
ang boses ni Estrada na nakikipag-usap sa isang di kilalang lalaki 
kaugnay sa naturang mga plano. Nitong Hulyo 20 naman, naglabas 
ang PNP ng isang CD na naglalaman diumano ng pag-uusap sa pag- 
itan nina Gregorio “Ka Roger” Rosal at isang upisyal ng PKP tungkol 
sa umano'y planong paglulunsad ng BHB ng isang “milagro” 
kasabay ng malaking rali na nakatakda sa SONA ni Arroyo sa Hulyo 
25. Kung hindi lamang lubhang nakaiinsulto sa talino ng mga tao, 
sobrang nakatatawa sana ang mga kwentong kutserong ito. 

Bahagi lamang ang mga gawa-gawang kwento na ito sa kabu- 
uang kampanyang propaganda na nakatuon sa pagpapanatili kay 
Arroyo sa poder. Kasabay nito, nariyan ang kampanyang paninira 
laban sa kanyang mga kalaban sa pulitika at ang kanyang kampa- 
nyang pagpapaganda. 

Pangunahing nakatutok sina Mike Defensor at Raul Gonzales sa 
kampanyang paninira. Halos hindi na humihinga ang dalawang ito 
sa pang-iinsulto at pagsasaboy ng mga kasinungalingan na kahit 
ang artistang si Kris Aquino ay hindi nakaligtas. 

Kaalinsabay, malaki at importante ang papel ni Lupita Kashi- 
wara, bantog na direktor ng mga pelikula at ang kanyang mamaha- 
ling kumpanya na nakabase pa sa Hongkong at ni Marita Jimenez, 
dating campaign manager ni Arroyo sa kampanyang pagpapaganda. 
Walang tigil ang pagsisikap ng dalawang ito sa pag-asang 
matatabunan pa ang nakasusulasok na baho ng rehimen at mapa- 
gaganda pa ang rehimen sa mata ng sambayanan. Habang dinidiri- 
he ni Kashiwara ang lahat ng mga pampublikong pagpapakita ni Ar- 
royo (kabilang ang kanyang huwad na paghingi ng tawad at pama- 
masyal sa tabi ng Manila Bay), abala naman si Jimenez sa pag-oor- 
ganisa ng mga “pagbisita sa Malakanyang” ng lahat ng may utang 
sa pulitika at mga pakitang-tao na pagtitipon para palabasing 
marami pang sumusuporta kay Arroyo at epektibo pa siyang naka- 
paggugubyerno. [AB 


dating pangulong Aquino nang 
ulitin niya ang panawagang mag- 
bitiw na si Arroyo. 

Sa sumunod pang mga araw, 
sunud-sunod na ring nagpahayag 
ng pag-atras ng suporta ang mga 
lokal na pulitiko laluna sa Visayas. 
Pinakamalaking sampal kay Arroyo 
ang pagtanggi ng mga pulitiko sa 
Cebu, na sila ay “bayang maka- 
Arroyo” at ang pagbaligtad ng 


ilang gubernador, alkalde at par- 
tidong pulitikal sa Iloilo, Aklan, 
Samar at Leyte. Inaasahang habang 
tumatagal, dadami pang lokal na 
upisyal ang bibitiw sa rehimen. 
Tuluy-tuloy din ang pagbibitiw 
ng ilan pang myembro ng gabinete 
at mas nakabababang-antas na 
upisyal. Kabilang sa mga nadagdag 


sundan sa “Senyales...”, pahina 5 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2005 


Mga kilos protesta sa loob at labas ng bansa 


Manila kundi pati sa malalaking syudad at sentrong bayan sa buong 

kapuluan at maging sa mga pangunahing syudad sa labas ng bansa 
kung saan marami ang mga Pilipino. Ito ay sa kabila ng pagmamaliit at 
pangungutya ng rehimeng Arroyo sa naturang mga rali at sa mga nag- 
oorganisa nito. Pinasisinungalingan ng mga pagkilos na ito ang sinasabi 
ng rehimen na pagod na ang mamamayan sa pagdalo sa mga rali kung 
kaya't hindi na kailanman magkakaroon ng panibagong pag-aalsang 
bayan. Napatunayan din na hindi kailanman maloloko ang mamamayan 
sa ipinagkakalat ng PNP na katawa-tawa at malayo sa katotohang 
impormasyong guguluhin ng Bagong Hukbong Bayan kundi man ng tero- 


Pi at paparami ang mga rali na naidadaos hindi lamang sa Metro 


yista ng kanilang pagkamuhi kay 
Arroyo sa pamamagitan ng mga 
talumpati, tula, kanta, sayaw, 
galaw at sigaw. 

Sa pagtatangkang pigilin ang 
pagbuhos ng suporta para sa rali 
mula sa mga kalapit na prubinsya, 
nagtayo ang PNP ng mga 
tsekpoynt sa pangunahing mga 
lansangan papasok ng Metro Mani- 
la. Arbitraryo nitong hinarang ang 


ristang Abu Sayyaf ang mga pagtitipon. 


Nitong ilang araw, sunud- 
sunod ang mga kilos protesta ng 
iba't ibang sektor. Limang li- 
bong kababaihan ang nag- 
martsa sa Makati (City 
noong Hulyo 19. Nito , 
namang Hulyo l 
20, naglunsad 
ng noise bar-\ġ 
rage sa loob 
ng dalawang 
oras ang Gloria 
Step down 
Movement sa E 
Cubao, Quezon 
City, sa Mayni- 
la, Malabon at | 
iba pang lun- 
sod sa buong 
bansa. Ang mga 
ito ay pagha- 
handa sa koor- 
dinadong pambansang pagkilos na 


“Senyales...”, mula pahina 4 

ay sina Presidential Adviser on Poverty Alleviation na 
si Vicky Garchitorena at ang Special Adviser on 
Investments na si Corazon Guidote. 

Tuluy-tuloy din ang paglalabas ng mga manipesto 
at pahayag ng mga estudyante, propesyunal at iba 
pang sektor laban kay Arroyo. 

Samantala, ang lumalalang bitak sa hanay ng ad- 
ministrasyon ay nagpapalaki rin ng pag-asa para 
gumulong ang proseso ng impeachment. Sa pinakahul- 
ing tantya ng oposisyon, 75-80 nang kongresista ang 
susuporta sa impeachment at gayo'y hindi na mahihi- 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2005 


f "À itatapat sa State of the Na- 
| tion Address (SONA) ni Ar- 
si royo sa Hulyo 25. 

j Noong Hulyo 13, aabot 
id sa 80,000 ang nagtipun- 
tipon sa Makati 


higpit na karibal ni Arroyo 
sa nakaraang eleksyon. Magkakaiba 
man ang kulay at grupo, 
samang nagpahayag ang mga rali- 


mga sasakyang pinaghihinalaan 
nilang nagdadala ng mga raliyista 
sa Makati City. Aabot sa 67 dyip at 
ilang bus na may lulang mga rali- 
yista ang hinarang ng mga sunda- 
lo at pulis sa walang katuturang 
mga dahilan. May mga banta ng 


City pang-aaresto ang lokal na gubyer- 
upang muling no ng Maynila sa sinumang dadalo 
igiit ang sa rali. Sa araw ding iyon, inaresto 


pagbibitiw ni 
Gloria Arroyo sa 
poder. Sa 
kauna-unahang 
pagkakataon, 
dumalo at nag- 
bigay ng talum- 
pati si Susan 
Roces, byuda ni 
Fernando Poe Jr, 
ang pinakama- 


ng PNP ang organisador ng Bayan 
Muna na si Protacio “Jesi” Caran- 
dang sa Sta. Ana, Maynila habang 
nagtatawag siya sa mga residente 
roon na sumama na sa rali sa 
Makati. 

Bago ito, nagkaroon ng mga 
pagkilos ang iba't ibang sektor. 
Naglunsad noong Hulyo 8 ng 
malawakang walk-out sa mga pam- 
publikong paaralan ang mga kasapi 
ng Manila Public School Teachers 
Association (MPSTA) at Alliance of 
Concerned Teachers (ACT). Bumuo 
naman ng mahabang human chain 


sama- 


rapang abutin ang kinakailangang bilang na 79 upang 
awtomatiko nang maipasa sa Senado ang kaso. 

Upang makapagdagdag ng panggulo sa prosesong 
impeachment at makapagdiskaril sa mga pagkilos-masa 
para sa pagpapatalsik sa kanya, sinagpang ni Arroyo 
ang panukala ng Bishops-Businessmen Conference 
para sa pagbubuo ng isang Truth Commission. Agad 
itong tinanggihan ng mga kalaban niya sa pulitika at 
ng mga progresibo. Maging ang CBCB ay tumangging 
lumahok sa proseso. 

Anu't anuman, lantad na lantad na sa publiko ang 
malalaking bitak sa naghaharing pangkatin. JAB 


5 


ang mga kabataan-estudyante sa iba't ibang paaralan. 
Liban pa rito ang paglulunsad ng mga aksyong protes- 
ta ng mga manggagawa sa kani-kanilang pabrika at sa 
mga ahensya ng gubyerno. 

Sa Visayas. Pinasinungalingan ng mamamayan sa 
Cebu, Negros at Panay---mga lugar na iipinangangala- 
ndakang balwarte ni Arroyo--na sila ay para sa patu- 
loy na panunungkulan ng huwad na presidente. 

Kaisa sa mga raliyista sa Makati City, sinugod ng 
2,000 Cebuano ang ipinamaraling “Malakanyang sa 
Sugbo” sa Aduana Port, Cebu City. Marahas na binuwag 
ng PNP ang rali. Ilan sa mga nagrali ang nasugatan, 
ngunit hindi nagpatinag ang kabuuan. Samantala, sa 
Fuente Osmena, naglunsad ng hiwalay na rali ang 200 
kasapi ng Laban ng Masa. 

Aabot sa 3,500 katao ang nagtipun-tipon sa Iloilo 
City, Aklan at Capiz noong Hulyo 13. 

Sa Mindanao. Daan-daan ang nagrali at bumatikos 
sa pagtitipon ng mga pulitikong 5. 
maka-Arroyo sa SOBRA: e/AMIRRP! 
isang hotel sa (eyi TERN 


Hulyo 12. Isang li- 
bo naman ang YE 
nagtipon sa isang | 
“raling pangkultura” (2 
noong Hulyo 13. Pa 

Sa Cagayan de 
Oro, daan-daan f 
ang nagmartsa sa 4 “ , 
araw ding iyon. Sa 
Koronadal, South Cotabato, sinimulan naman ang 
kampanya ng pangangalap ng mga lagda para sa pag- 
bibitiw ni Arroyo. Maliban sa South Cotabato, mag- 
iipon sila ng mga lagda sa Sultan Kudarat at 
Sarangani. 

Nagkaroon din ng mga rali at iba pang aksyong 
masa sa General Santos, Kidapawan, Koronadal, Iligan, 
Malaybalay at Marawi. 

Sa ibayong dagat. Inilunsad ng mga migranteng 
Pilipino ang International Day of Action kasabay ng 
rali sa Makati. Nagkaroon ng mga pagkilos sa Vancou- 
ver, Toronto at Montreal sa Canada, sa New York, Seat- 
tle, Los Angeles at San Francisco sa US, sa Hong Kong, 
Taiwan at Macau, sa United Arab Emirates at Qatar sa 
Middle East, New Zealand, Switzerland, The Nether- 
lands, Belgium, Luxembourg, Italy at United Kingdom. 

Nabahiran ng dahas ang isa sa kanilang mga rali 
nang bugbugin ng dalawang upisyal at dalawang 
gwardya ng Philippine Consulate sa Jedda, Saudi Ara- 
bia ang isang organisador ng Migrante International 
habang mapayapang nagpipiket noong Hulyo 16. Mari- 
in itong kinundena ng mga migrante. JAB] 


6 


Mga biro, ringtone 
at blog 


Kk.” ng | 
paglakas 
ng kilusang 
magpapatalsik 
kay Gloria Ar- 18 o/y 
A SHA 
royo sa po- KAWANG 
der, dumara- 
mi rin ang mga 


an ng mga pro- 
testa ng mama- 
mayan. Mula sa 

simpleng pagpapatugtog ng mga “Gloria-Garci” 
tape at pag-iimbento ng sarisaring mga kantyaw 
at ringtone hanggang sa paglalathala ng masasak- 
law na artikulo at paliwanag ng mga indibidwal at 
grupo, naipananawagan ng mamamayan ang pag- 
papatalsik kay Arroyo kasabay ng kanilang mga 
gawain sa araw-araw. Gamit ang mga elektro- 
nikong paraan tulad ng cellphone at internet, ma- 
bilis nilang naisisiwalat ang pinakahuling mga 
balita. Nakapagpapalitan din sila ng mga kuro- 
kuro, mga pahayag at komun na mga sentimyen- 
to. 

Isa na sa pinakapopular at pinakanakaaaliw na 
porma ng protesta ang paglaganap ng mga 
kantyaw at biro na pinagpapasa-pasahan sa pa- 
mamagitan ng cellphone at internet. Direktang ku- 
mukutya ang mga ito hindi lamang kay Arroyo 
kundi sa mga institusyon diumano ng demokrasya 
na mariing ipinagtatanggol ng rehimen. 

May katumbas na biro ang bawat pihit ng mga 
usapin sa pulitika. Nang unang lumabas ang mga 
“Gloria-Garci” tape at tumanggi si Arroyo na 
aminin na siya nga ang kausap ni Garcillano, ku- 
malat ang birong ayaw niyang magsalita at baka 
raw “mabosesan” pa siya. Nang kundenahin ni Su- 
san Roces ang huwad na paghingi ng tawad ni Ar- 
royo at binanggit na ang “mandaraya ay kapatid 
ng magnanakaw”, kumalat ang birong hiwalay na 
ang mag-asawang Gloria at Mike Arroyo dahil 
natuklasan nilang magkapatid pala sila. Kaugnay 
ng pagkakasangkot ng mga kapamilya ni Arroyo sa 
iskandalo sa hweteng, giliw na giliw na ipi- 
nagkalat ng mga manunulat ang presensya umano 
ng tatlong halimaw na naninirahan ngayon sa 


sundan sa “Biro...”, pahina 7 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2005 


Pagkakatatag ng MRLO 


National Democratic Front- 

Mindanao ang pagkakatatag ng 
Moro Resistance and Liberation 
Organization (MRLO). Ang MRLO 
ang pambansa-demokratikong li- 
him na organisasyong masa ng 
mamamayang Moro at ika-16 na al- 
yadong organisasyon ng National 
Democratic Front of the Philippines 
(NDFP). Ang kongreso ng pagta- 
tatag na idinaos sa Central Min- 
danao ay dinaluhan ng 25 delegado 
mula sa 13 etno-linggwistikong 
grupong bumubuo ng mamamayang 
Moro--ang Tausug, Maguindanao, 
Maranao, Yakan, Iranun, Kalagan, 
Sangil, Samal, Pullun/ Jamma Ma- 
pun, Kalibugan, Badjao, Molbuga- 
non at Palawani. Inihalal na taga- 
pangulo ng MRLO si Kasamang Has- 
san al-Banna, isang Maguindanao. 

Ang MRLO ay nagmula sa Moro 
Revolutionary Organization (MRO) 


[i noong Hunyo 27 ng 


“Biro...”, mula sa pahina 6 


Malakanyang—ang aSAWA, 
BAYAWak at ANAKonda. Habang tu- 
matagal si Arroyo sa poder, lalong 
nagiging malupit at brutal ang mga 
pangungutya sa kanya. 

Kasabay ng mga biro ang pag- 
dami ng mga ringtone na gu- 
magamit sa kilalang-kilalang boses 
nina Arroyo at Garcillano. Pinakau- 
na at pinakasikat na rito ang ring- 
tone na pinamagatang “Buking” na 
naglalaman ng linyang “Hello, hel- 
lo Garci?” at “So will I still lead by 
one million?” (Mangunguna pa rin 
ba ako nang isang milyon?) sa 
saliw ng nakaiindak na tugtog. Sa 
sobrang patok ng ringtone na ito, 
makailang beses na bumagsak ang 
kompyuter na pinaglagakan ng 
tugtog dahil sa dami ng sabay- 
sabay na nais kumuha nito sa inter- 
net. Sa “Susan” ringtone naman, 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2005 


na itinatag noong 
dekada 1980 sa gitna 
ng malawak na kilusan 
laban sa diktadurang 
Marcos. Bagamat matagal na 
itong dapat na naitayo, 

napapanahon at istoriko ang 
pagkakatatag ng MRLO ngayon 
dahil iniluwal ito sa gitna ng 
ibayong tumitinding krisis ng 
naghaharing malakolonyal at 
malapyudal na sistema sa bayan 
at nagngangalit na pakikibaka ng 
mamamayan laban sa kasalukuyang 
reaksyunaryong papet na gubyer- 
no. 

Layunin ng MRLO na pagka- 
isahin ang pinakamalaking bilang 
ng Bangsamoro sa pagsusulong ng 
pakikibaka para sa pagtatamo ng 
kanilang karapatan sa sariling-pag- 
papasya at iba pang demokratikong 
karapatan kasabay ng pakikiisa at 
pagsasanib nila sa rebolusyo- 


animo'y sinagot ang “I am sorry” ni 
Arroyo ng “Hindi ko tinatanggap 
ang iyong sorry!” ni Susan Roces sa 
saliw ng isa pang nakakasayaw na 
tugtog. Ilang dosenang ringtone na 
ang nalikha mula sa mga patok na 
mga pahayag kapwa nina Arroyo at 
Susan Roces. 

Dagdag sa mga ringtone at biro, 
dumarami na rin ang web logs o 
“blogs,” mga talaarawan sa internet 
na maya't maya'y naglalathala ng 
mga kwento, saloobin at iba pang 
bagay na nais ibahagi ng nagma- 
mantine ng mga ito. Lumaganap na 
ang mga “blog” na naglalaman ng 
mga salaysay, kwento at mga kuro- 
kuro na nakatutok sa pinakahuling 
kabanata sa naaagnas nang rehi- 
meng Arroyo. Hindi lamang minsan 
kundi ilang beses sa isang araw 
nadadagdagan ng mga bagong ulat 
o kwento ang mga blog. Karamihan 
sa mga pinakakapaki-pakinabang 


naryong pakik- 

ibaka ng buong sambayanang 
Pilipino para sa pagkakamit ng 
pambansang kalayaan at demo- 


krasya. Alinsunod rito, oorga- 


sundan sa “Moro”, pahina 8 


na “blog” ay minamantine ng mga 
indibwal at grupo ng mga mamama- 
hayag na naglalahad ng mga kwen- 
to sa likod ng mga balita. Marami 
sa mga kwentong ito ay mga de- 
talyado at maseselang panloob na 
impormasyon tungkol sa mga 
pangyayari sa Malakanyang at iba 
pang sentro ng paghahari at maka- 
pangyarihang institusyon sa bansa, 
na hindi na nailalabas sa mga 
tradisyunal na masmidya. 
Mayroong mga “blog” na mina- 
mantine ng mga progresibo na 
nagbibigay-linaw sa iba't ibang 
isyung pambansa at mga abugado 
na nagbibigay ng pagsusuri sa 
mga ligal na usapin. Mayroon ding 
mga “blog” ang mga makata, mga 
ordinaryong estudyante, propes- 
yunal at mamamayan sa loob at 
labas ng bansa na nagsisilbing 
daluyan ng kanilang galit sa rehi- 
meng Arroyo. ABI 


7 


Pagsulong ng rebolusyong agraryo sa Quezon 


akbang-hakbang na sumusulong 
H rebolusyong agraryo sa 


prubinsya ng Quezon. Noong 


nakaraang mga buwan, isang serye 


ng pakikipagnegosasyon ang in- 41t 


ilunsad ng mga magkokopra sa | 
ilang baryo sa South Quezon up- 
ang ihapag sa isang malaking 
panginoong maylupa (PML) ang Ng 
ilang kahilingan sa ilalim ng mi- | 
nimum na programa ng rebolusy- (K 
ong agraryo. 

Nag-umpisa ang interbar- 


yong kampanya ng mga mag- E 5 


“Moro”, mula sa pahina 7 

nisahin nito ang iba't ibang sektor 
ng mamamayang Moro, itataguyod 
ang mga pakikibaka para sa paglu- 
lutas ng mga partikular at saligang 
suliranin nila at tutulong sa pag- 
tatatag ng mga larangang gerilya 
sa mga lugar na walang kumikilos 
na iba pang rebolusyonaryong 
organisasyon ng Moro. Magrerekrut 
ito ng mga Moro para umanib sa 
Bagong Hukbong Bayan. 

Binati ng NDFP-Mindanao ang 
pagkakatatag ng MRLO. Ayon sa 
NDFP, palalakasin pa nito ang 
armadong pakikibaka para sa pag- 
papasya-sa-sarili at para sa pam- 
bansang kalaayaan at demokrasya, 
at pahihigpitin ang pakikipag-ug- 
nayan, pakikipagkaisa at pakiki- 
pagtulungan sa Moro Islamic 
Liberation Front at Moro National 
Liberation Front at sa iba pang mga 
progresibong organisasyon ng 
Bangsamoro. 

Sa komunike nito, kinundena 
ng MRLO ang patuloy na inhus- 
tisyang dinaranas ng mamamayang 
Moro. “Patuloy na pinagtataksilan 
at nilalapastangan ng mga kolon- 
yalista at ng lokal na naghaharing 
uri ang Bangsamoro.” Sinabi rin 
nito na ang ilang naghaharing 


8 


ba 


Bangsamoro ay nagtaksil din sa 
kanila habang pinangangalagaan 
ang interes ng kanilang uri at 
angkan. 

Nagbalik-tanaw ang MRLO sa 
kasaysayan at kinundena nito ang 
mga mapanlinlang at mapagsaman- 
talang kasunduan sa nakaraan, 
tulad ng Kiram-Bates Treaty noong 
panahon ng okupasyon ng imper- 
yalismong US na nagpormalisa sa 
pananakop ng US sa mamamayang 
Moro, at ng GRP-MNLF Tripoli 
Agreement na ipinataw ng diktadu- 
rang Marcos sa mamamayang Moro 
at naggawad ng huwad na awto- 
nomiya sa Bangsamoro. 

Ginunita rin ng mga delegado 
ang hindi mabilang na mga karu- 
mal-dumal na kalupitang ipinalasap 
sa Bangsamoro, tulad ng masaker 
sa Bud Dajo sa Jolo sa panahon ng 
kolonyalismong “Amerikano, ng 
Jabbidah at Buldon masaker sa 
panahon ni Marcos, at ng panu- 
nunog at pananalasa ng rehimeng 
US-Estrada sa kanilang mga komu- 
nidad at moske. 

Anang MRLO, patuloy ang 
diskriminasyon at kalupitan laban 
sa Bangsamoro. “Ipinapakita ng 
kasalukuyang todo-todong digma 
na inilulunsad ng rehimeng US- 


sasaka noong 2004. Sa sama-samang pag- 

kilos ng mga organisasyong masa na 
pinamunuan ng mga sangay ng Partido sa 

Jj kalahok na mga baryo at sa tulong ng 

% Bagong Hukbong Bayan, maayos na nabuo 

ang panlipunang pagsisiyasat at nagbalangkas ng 
E plano para sa kampanya. Natukoy ang PML na tar- 
T get ng laban para sa pagbabago ng partihan. 


Neas asendero, 


F3 nagsasamantala 
barangay sa prubinsya. Aabot sa 150 ektarya 

3 ang pag-aari niyang mga produktibong niyu- 
- Igan. Hindi kukulangin sa 100 pamilya ng 


Ang PML na ito ang pinakamalaking 


komersyante at 
sa mamamayan ng 


usurerong 
ilang 


Arroyo ang matinding kalupitan ng 
naghaharing uri at imperyalismong 
US sa mamamayang Moro. Hindi igi- 
nagalang ang kultura at tradisyon 
ng mga Pilipinong Muslim, na 
pinagbibintangang mga terorista at 
binibiktima ng terorismo ng estado. 
Ginagamit ng imperyalistang US 
ang gera laban sa terorismo upang 
palakasin ang presensya nito sa 
Mindanao, partikular sa mga erya 
ng Moro, at higit na mapahigpit 
ang kontrol nito sa Pilipinas at iba 
pang bansa sa Southeast Asia.” 
Nanawagan ang MRLO sa 
Bangsamoro na makibaka upang 
mapangalagaaan ang kanilang kara- 
patan laban sa diskriminasyon, 
sobinismo, kaharasan at pang-aapi. 
Anito, gagamitin nito ang mga 
pamamaraang ligal at ekstraligal, 
hayag at lihim at magsasagawa ng 
mga inisyatibang diplomatiko 
upang makamit ang mga layunin ng 
MRLO. Ngunit inilinaw ng MRLO na 
tanging sa pamamagitan ng rebo- 
lusyonaryong pakikibaka lamang 
mapoprotektahan ng Bangsamoro 
ang kanilang lupang tinubuan, 
makakamit ang respeto ng ibang 
mamamayan at matagumpay na 
maitatayo. ang pampulitikang 
kapangyarihan. JAB] 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2005 


maralitang magsasaka ang umaasa 
rito para sa kanilang kabuhayan at 
tirahan. 

Mabilis na nakamkam ng PML 
ang mga lupain dulot ng sistemang 
sanla. Dahil sa hirap ng buhay, ang 
mga mababa at panggitnang 
magsasaka ay napipilitang magsan- 
la sa kanya ng kanilang lupang mi- 
nana pa nila sa kanilang mga ni- 
nuno. Aabot sa sangkatlo ng buong 
niyugang pag-aari ng PML ang na- 
pasakanya sa pamamagitan ng pag- 
iilit ng lupa ng mga magsasakang 
hindi nakapagbayad ng kanilang 
mga utang. 

Bago inilunsad ang pakikibaka 
ng mga magkokopra, umiiral sa 
mga niyugan ng PML ang ma- 
pagsamantalang partihang 60-40 
pabor sa panginoong maylupa. Ang 
lahat ng gastos sa pagkokopra ay 
sagot ng kasama at ng kanyang 
kabakas o katulong sa pagtatraba- 
ho sa niyugan tuwing nagkokopra. 
Kalimitang gastos sa pagkokopra 
ang pagkawit (pagsungkit ng 
niyog), pagtapas (pagtanggal ng 
bunot), pagtabas at pagkarga. Sa 
nasabing partihan, inaawas muna 
ang 60% parte ng PML sa kabuuang 
kita sa pagkokopra, at pagkatapos 
ay paghahatian muli ng kasama at 
ng kanyang kabakas ang natitirang 
40% matapos ibawas dito ang la- 
hat ng gastos. 

Walang kapagud-pagod na tu- 
matabo ang PML ng minimum na 
P5,382 sa bawat ektaryang niyu- 
gan tuwing nagkokopra. Aabot sa 
P807,300 ang kinikita niya mula 
sa kabuuang 150 ektaryang niyu- 
gan. Samantala, P1,188 lamang 
kada ektarya ang natitirang parte 
para sa mga aktwal na nagtatraba- 
ho matapos kaltasin ang lahat ng 
gastos. Sa pantay na paghahatian 
nila, P594 ang napupunta sa 
bawat isa. Sa sobrang liit ng kani- 
lang parte, kulang na kulang ito 
para mabayaran ang naipon nilang 
utang sa konsumo at tustusan ang 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2005 


mga gastos ng pamilya. 
Kontrolado rin ng PML ang 
presyo ng kopra dahil pag-aari 
niya ang pinakamalaking lokal na 
mga pamilihan ng kopra sa lugar. 
Lalong nadaragdagan ang 
nahuhuthot niyang kita mula sa 
mga magsasaka dahil nagtatakda 
siya ng napakababang presyo sa 
kopra, na higit na mababa kung 
ihahambing sa presyo ng bilihan 
sa Lucena City. Sa pamamagitan 
nito, naku- 
kupitan pa 
niya ang 
dapat na d 
napupunta "%2 
sa kita ng mga 
magsasaka. 
Aabot din sa 
15-25% ang 
kinakaltas 
niya sa tim- 


di pa umano iola 
lubusang natu- 
tuyo at may taglay pang tubig na 
nakapagpapabigat dito. Aw- 
tomatiko niya itong inaawas kahit 
wala siyang instrumento para 
sukatin ang antas ng pagkatuyo ng 
kopra. Dalawang kilo hanggang 
apat na kilo naman ang arbitrary- 
ong kinakaltas ng PML para sa tara 
o porsyentong ibinabawas sa tim- 
bang ng kopra depende kung plas- 
tik o debanda (kustal) ang ginamit 
na sako. Bukod rito, dinadaya rin 
niya ang mismong timbangan at 
ang pagkukwenta at itinatago niya 
sa mga magkokopra ang tunay na 
pisada o bigat ng kopra. Sa kabila 
ng lahat ng pandarayang ito, 
napipilitan ang mga magkokopra 
na sa kanya pa rin dalhin at iben- 
ta ang kanilang produkto dahil sa 
laki ng pagkakautang nila sa 
kanya. 

Mapagbantay din ang PML na 
ito sa anumang mga banta sa 


D 
KING 


NG enn 


"ta 


bang ng kopra A KU. 
bilang “resika- Z 
da”, dahil hin- l 


kanyang interes. Nalantad pang la- 
lo ang kanyang mapanlinlang na 
katangian noong minsang matu- 
nugan niya ang ginagawang pag- 
kilos ng mamamayan laban sa 
kanya. Pansamantala niyang bina- 
go ang partihan sa ilang mga 
kasamá tungong 50-50, na bawas 
na ang gastos sa pagkakarga. Hin- 
di pa nakuntento, pinilit pa niyang 
palaparin ang kanyang pyudal na 
impluwensya at ipreserba ang 
kanilang katapatan sa kanya sa 
pamamagitan ng pagpipri- 
sinta niya bilang ninong 
sa mga kasalan at binya- 
gan. 
À Ngunit hindi umu- 
bra ang lahat ng mga 
panloloko ng PML sa 
A harap ng kolektibong 
| N pagkilos at mahigpit na 
en N| pagkakaisa ng 
æ \ mamamayan. Noong 
Hulyo 7, nagtamo ng 
8 panimulang tagum- 
S pay sa kanilang la- 
ban ang mga magko- 


st, 


kopra. 

Mula sa tagibang na hatiang 
60-40 pabor sa PML, napataas nila 
ang hatian tungong 50-50 sa pa- 
nimula. Naigiit din nila sa PML na 
sagutin ang bayad sa pagkakawit 
at kalahati ng gastos sa pagkakar- 
ga mula sa dating kalakarang sagot 
ng magkokopra ang buong gastos 
sa produksyon. 

Napataas din nila ang sahod sa 
pagkakawit mula P120 tungong 
P150. Naigiit nilang huwag nang 
kaltasan ng PML ng resikada ang 
kopra. Kung dati'y dalawang kilo 
ang awtomatikong kinakaltas ka- 
pag plastik na sako ang gamit, 
titimbangin na muna ang sako at 
saka ito ibabawas sa aktwal na 
timbang ng kopra. Mag-iisyu rin ng 
malinaw na kwentada sa pisada. 
Ipapaskil ang presyo ng kopra. At 
bibigyang-katiyakan ang pusisyon 
sa lupa ng mga magsasaka. JAB 


Kontraktwalisasyon 


sa mga engklabong industriyal 


inatahi ng kahabaan ng 
Ik Luis St. (mula bayan 

ng Novaliches hanggang 
Malinta South Superhighway Exit) 
ang tatlong magkakanugnog na 
malalaking syudad sa National 
Capital Region—ang Quezon City, 
Caloocan at Valenzuela. 

Sa biglang tingin, animo'y 
patay at wasak na ang lugar sa 
paligid at sa kahabaan ng Gen. 
Luis--biktima ng walang habas na 
pagsalakay ng neoliberal na 
patakaran ng globalisasyon na na- 
ging sanhi ng pagsasara ng 
malalaking pabrika at paglipat sa 
ibang rehiyon, kundi man ibang 
bansa. Sa mga tabi nito makikita 
ang naglalakihang bodega, mga 
abandunadong gusali at sarisaring 
maliliit na tindahan. Lingid sa 
kaalaman ng mga dumaraan, 
ikinukubli ng mga gusaling ito ang 
masahol na kalagayan ng daanli- 


bong manggagawang walang 
pakundanggang sinasamantala at 
inaapi. 


Matatagpuan sa paligid at mga 
eskinita ng Gen. Luis ang anim na 
malalaking barangay. Tinatayang 
aabot sa 150,000 ang mga mang- 
gagawang nagtatrabaho sa mga 
pabrikang pinalilibutan ng kani- 
lang mga komunidad. Halos lahat 
sa kanila ay maituturing na mga 
manggagawa sa malamanupaktura 
o mababang antas ng industriya. 
Hindi bababa sa 200 ang mga 
pabrika rito na nag-eempleyo ng 
tig-iilandaang mangggagawa na 
may mababang antas ng kasa- 
nayan. 

Isa sa pinakamalalaking pabri- 
ka rito ang pagawaan ng Rebisco 
(Republic Biscuit Coporation) na 
gumagawa ng mga biskwit at iba 
pang pagkain. Kung isasama ang 


10 


Nutrisnack, Stateline, JBC Foods 
(tagagawa ng Happy Peanuts) at 
Pinnacle, aabot sa 4,000 mangga- 
gawa ang ineempleyo nito. Isa pa 
ang pabrika ng Zest-O na guma- 
gawa ng Zest-0 Juice at RC cola. 
Bukod sa mga pabrikang nagma- 
manupaktura ng pagkain at inu- 
min, mayroon din ditong guma- 
gawa ng mga mwebles na kahoy at 
metal, plastik, mga kagamitang- 
bahay, mga kagamitan sa kon- 
struksyon, paaralan, pananahi, 
sasakyan at kung anu-ano pa. 
Karamihan ng mga pabrika sa 
engklabong ito ay pagmamay-ari 
ng mga negosyanteng kasapi ng 
Filipino-Chinese. Chamber of 
Commerce Inc. Pinakamalaki rito 
ang may-ari ng Rebisco na si 
Jacinto Ng, malapit na kaibigan ni 


Joseph Estrada at may-ari rin ng 
iba pang pabrika ng pagkain at 
inumin, isang bangko, mamahaling 
subdibisyon at iba pang lupain sa 
loob at labas ng bansa. Narito rin 
ang mga pabrika ni Alfredo Yao, 
isa pang malaking negosyante. 

Aabot sa 60% ng mga mangga- 
gawa rito ay kontraktwal at kaswal 
kahit lima o anim na taon na 
silang nagtatrabaho sa parehong 
pabrika. Ang iba naman ay palipat- 
lipat lamang sa magkakalapit na 
pabrika. Walang pag-asa ang natu- 
rang mga manggagawa na maging 
regular at magkaroon ng seguridad 
sa trabaho gaano pa man kahaba 
ang kanilang kontrata. 

Laganap sa lugar na ito ang 
paggamit ng mga ahensya sa em- 
pleyo (employment agency) bilang 
di-tuwirang paraan ng kontraktwa- 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2005 


lisasyon sa paggawa. Ginagam- 
panan ng mga ahensyang ito ang 
dapat na gawain ng mga departa- 
mento ng paggawa (human 
resource department) ng mga 
pabrika sa lugar. Sa pamamagitan 
ng mga ahensyang ito, naiikutan 
ng mga kapitalista ang batas na 
nagbabawal sa pagkuha ng kon- 
traktwal na manggagawa at nag- 
oobligang gawing regular ang 
manggagawa matapos ang anim na 
buwang empleyo. Sa halip na ga- 
wing regular ang mga mangga- 
gawa, ginawang kundisyon ang 
pagmyembro nila sa mga employ- 
ment agency upang makapagtuluy- 
tuloy sa trabaho. 

Ang mga ahensyang ito ang 
tanging direktang nakikipag- 
ugnayan sa mga kapitalista kaug- 
nay ng pag-eempleyo sa mga 
manggagawa. Kadalasan, ang mga 
ahensyang ito ay kasosyo kundi 
man itinayo ng mga kapitalista 
mismo, pero nagmamantine ng 
hiwalay na identidad at rehistro. 
Kunwa'y ang mga ahensya ang 
direktang nag-eempleyo at nagsi- 
sisante sa mga manggagawa, nag- 
papataw ng mga kundisyon at nag- 
papasahod sa kanila. Pinalalabas 
nila na ang mga manggagawa ay 
empleyado ng mga ahensya at sa 
gayon ay ligtas sa anumang obli- 
gasyon ang mga kapitalista. 

Sa kontrata pa lamang sa ahen- 
sya, may kundisyon sa mahigpit na 
pagbabawal sa pagsapi sa anu- 
mang asosasyon nang walang 
pahintulot ang kumpanya. Anu- 
mang paglabag sa kundisyong ito 
ay magreresulta sa kagyat na 
pagkakatanggal sa trabaho. Hindi 
kataka-taka na, kung saan may 
unyon, karamihan ng mga ito ay 
unyon na itinayo ng kumpanya 
mismo. Binabantaan din ng mga 
ahensya ang mga manggagawa 
para hindi magsiwalat ng pina- 
sukan nilang mga kundisyon. 
Kaya't may mga pagkakataon na 
mismong ang pangalan ng pinag- 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2005 


tatrabahuang pabrika at 
mga kundisyon ng m- 
kanilang paggawa 
ay takot na masam- 
bit ng mga mangga- 
gawa. 

Sa kontrata ng mga 
manggagawa sa ahen- 
sya, may porsyentong '), 
kakaltasin ang ahensya sa 4 
sahod ng mga mangggawa. 
Magpasahod man ng mini- 
mum ang mga kapitalista, 
nababawi rin nila ang halos 
kalahati nito sa pamamagitan ng 
samutsaring kaltas. Sa gayon, 


aabot lamang nang P115 kada f 
pinakamataas na 
natatanggap ng mga manggagawa ( 
kung 64“ 


araw ang 


rito. Napakababa nito, 


ikukumpara sa barat na ngang ' 


P275 na nakatakdang minimum at 
laluna kung ikukumpara sa P725 
na arawang pangangailangan ng 
isang anim kataong pamilya. May 
kinakaltas pa ang ahensya mula sa 
sahod ng mga manggagawa para 
raw sa kanilang mga benepisyo. 
Ngunit bukod sa kakarampot na 
bilang ng mga manggagawang may 
SSS, mayorya sa kanila ay walang 
anumang natatanggap na bene- 
pisyo at seguro. 

Ipinatutupad sa engklabong ito 
ang patakarang “no work, no pay.” 
Walang pinahihintulutang bakas- 
yon tulad ng sick leave, maternity 
leave at vacation leave. Ni walang 
bayad na day-off, tulad ng pinahi- 
hintulutan sa mga kasambahay at 
iba pang manggagawa sa serbisyo. 

Hindi na bago sa Pilipinas ang 
paggamit ng mga employment 
agency (tinatawag ring placement 
at recruitment agency) para maka- 
pagtrabaho. Malaon nang kinaka- 
sangkapan ng mga kapitalista ang 
mga ahensya sa empleyo ng mga 
manggagawa sa serbisyo katulad 
ng mga gwardya, istibador, karpin- 
tero, sakada, kasambahay, tindera 
at katulad ng mga ito, upang 
baratin sila sa sweldo, pana-pana- 


Napakahalaga sa 
gayon ng 

magkakapit-bisig na 

paglaban ng mga mang- 


gagawa at paparaming kon- 

traktwal at iba pang mala- 
manggagawa, kasama ang 
ZA iba pang 


demokratikong uri... 


hon lamang silang iemp- 
leyo at madaling idispatsa 
sa anumang dahilan. Mala- 
JW on na ring ito ang gina- 
& gamit sa pagrerekrut para sa 
labas ng bansa ng mga 
manggagawa at mga domestic 
helper (utusan sa bahay) na di 
lamang mura kundi masunurin 
din at kimi. 

Sa pagsapit ng dekada 1990, 
naging laganap na sa buong 
pandaigdigang sistemang kapita- 
lista at maging sa loob ng bansa 
ang ganitong kalakaran sa pag- 
eempleyo ng mga manggagawa sa 
mga pabrika at kawani sa mga 
tanggapan. 

Dito sa bansa, ibayong mas 
malaki na at papalaki pa ang bilang 
ng mga kontraktwal habang lalong 
papaliit ang bilang ng mga regular. 
Maramihang inilalaglag ng ganito 
ang mga manggagawa sa kategorya 
ng malamanggagawa. Ibayong 
pinalalaki nito ang disempleyo at 
parsyal na disempleyo at lalong 
nagpapatingkad sa malapyudal na 
katangian ng ekonomya. 

Napakahalaga sa gayon ng 
magkakapit-bisig na paglaban ng 
mga manggagawa at paparaming 
kontraktwal at iba pang mala- 
manggagawa, kasama ang iba pang 
demokratikong uri, para maibagsak 
at mapalitan ang umiiral na lub- 
hang mapagsamantala at mapang- 
aping malakolonyal at malapyudal 
na sistema sa bansa. JAB] 


11 


G8: Dagdag na mga pasakit at insulto 


ariing binatikos ng mga 
M pwarssino at demokra- 
tikong mamamayan sa 


buong daigdig ang pinakahuling 
panloloko ng Group of 8 (G8) na 
nakatuon sa pagpapaliit diumano 
ng pasaning utang ng pinakamahi- 
hirap na bansa sa daigdig. Ginanap 
ang pinakahuling pulong ng G8 sa 
Gleaneagles, Scotland nitong 
Hulyo 8-9. Ang G8 ang grupo ng 
walong pinakamayayamang imper- 
yalistang bansa sa buong mundo— 
ang US, Great Britain, France, 
Germany, Italy, Japan, Canada at 
Russia. 

Isa sa mga mapanlinlang na 
pangako ng G8 ang “pagpatawad” 
ng $40 bilyon sa kabuuang utang 
panlabas ng 18 bansang pinaka- 
baon sa utang. Napakaliit ng hala- 
ga na ito kung ihahambing sa $2.3 
trilyong kabuuang utang panlabas 
ng mahihirap na bansa sa Asia, 
Africa at Latin America. Kung tutu- 
usin, makailang beses nang naba- 
yaran nitong mga bansa ang kani- 
lang mga utang at ang tanging 
binabayaran ng mga ito ay ang 
interes sa mga utang na ipinapa- 
tong ng mga myembro ng G8. Dahil 
mismo sa kasibaan ng mga 
bansang nasa G8, lumaki nang 
ilang ulit ang $25 bilyong utang 
ng 60 pinakamahihirap na bansa 
noong 1970 at umabot ito sa $523 
bilyon pagsapit ng 2002. Mula 
1970-2002, nakapagbayad na sila 
ng $550 bilyong prinsipal at 
interes, subalit may $523 bilyon pa 
rin silang bayarin. 

Dahil dito, aabot sa 20-25% ng 
kita sa eksport ng mahihirap na 
bansa ang napupunta sa bayad- 
utang. Samantala, hinding-hindi 
naglalaan ng mahigit 4% ng kani- 
lang kita sa eksport ang anumang 
bansa sa Europe para sa bayad- 
utang dahil masama umano ito 
para sa kanilang ekonomya. 


12 


Ngunit hindi tumitigil dito ang 
panggagantso ng G8. Mas masahol 
pa sa nakaiinsultong “pagpa- 
patawad” ng utang ang mga 
kaakibat na kundisyong ipina- 
pataw ng G8 sa mga bansang 
“patatawarin”. Kabilang sa mga 
kundisyong ito ang diumano'y 
mga hakbang laban sa korap- 
syon at mga repormang 


dinisenyo lamang para maipataw S 


at maipatupad ang mga neoliberal 
na patakaran tungo sa ibayong 
liberalisasyon ng pamumuhunan at 
kalakalan, pribatisasyon at deregu- 
lasyon. Ang mismong mga kundis- 
yong ito ang sanhi ng pagkaatrasa- 
do, pagdarahop at pagkakabaon sa 
utang ng mga bansang nais 
umanong hanguin ng G8 sa kahira- 
pan. 

Matingkad na halimbawa rito 
ang mga bansa sa sub-Saharan 
Africa na nawalan ng aabot sa 
5272 bilyong kita dahil sa 20 
taong pananalasa ng liberalisasyon 
sa kalakalan na sumira sa lokal na 
kabuhayan. Mapagkakasya na sana 
ang 5272 bilyon para pawiin ang 
kabuuang 5204 bilyong utang ng 
rehiyon at may malalabi pang hala- 
ga para mapag-aral at mabakuna- 
han ang bawat bata rito. 

Kaugnay nito, nananawagan si 
Jose Ma. Sison, tagapangulo ng 
International League of Peoples’ 
Struggle na dapat kumilos ang 
mamamayan sa buong daigdig 
upang igiit ang tahasang 
pagkansela ng kabuuang utang ng 
lahat ng mahihirap na bansa dahil 
ilang ulit nang nabayaran ang mga 
ito. 

Dapat din aniyang labanan ang 
mga maling ideyang inilalako ng 
mga sosyal-demokrata, burges li- 
beral, Trotskyista at mga mangga- 
gantso at repormistang NGO na ang 
imperyalismo ay “mabait, maaring 
ireporma at katanggap-tanggap.” 


Ka 


pappamawasyan 
f> EA 
A Win PAT 
INI 

ANNAN M i 
y A ASS 
WA. A 

. 


A 
KI 


Ito ang sagot niya sa pananawagan 
ng mga repormista sa G8 para 
“gawing lipas ang kahirapan” at 
bawasan ang utang ng mga bansa 
sa Africa, na animo'y may puso at 


handang tumulong ang mga 
imperyalista. 
Ani Prof. Sison, malulutas 


lamang ang problema kung isusu- 
long ng mga inaaping mamamayan 
at ng mga atrasadong bayan ang 
kanilang pampulitikang kasarinlan 
sa pulitika at pang-ekonomyang 
soberanya laban sa mga imposi- 
syon ng mga imperyalista at mga 
lokal nilang papet. Dapat nilang 
labanan ang mga dikta at panggi- 
gipit ng mga imperyalistang 
kapangyarihan na nais magpataw 
ng mga patakarang panlipunan at 
pang-ekonomya sa pamamagitan 
ng mga imperyalistang ahensya 
gaya ng IMF, World Bank at World 
Trade Organization. Dapat nilang 
itakwil at kanselahin ang lahat ng 
kamuhi-muhi at mapang-aping 
utang panlabas. 

Dagdag niya: “Inuudyok ang 
mga pinagsasamantalahang mama- 
mayan at bansa na maglunsad ng 
armadong rebolusyon dahil inilu- 
lugmok sila ng imperyalismo sa 
kahirapan sanhi ng pagkamal nito 
ng supertubo at pagpapairal nito 
ng pandaigdigang usura. Sa gitna 
ng lumalalang kundisyon ng 
pagsasamantala at pang-aapi, 
makikibaka ang proletaryado at 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2005 


Teroristang pambobomba, yumanig sa London 


ahigit 50 ang kumpir- 
Mr patay at 700 ang 
sugatan matapos pasabugin 


ng teroristang grupong al-Qaeda 
ang tatlong underground na tren at 
isang bus sa London, United King- 
dom nitong Hulyo 7. 

Ganap na 8:50 ng umaga sa 
London (4:50 ng hapon sa Pili- 
pinas) nang halos magkakasabay na 
pasabugin ng apat na suicide 
bomber ang tatlong tren sa 
magkakaibang istasyon. May 42 na 
napatay dito. Alas-9:47 naman ng 
umaga sa London (5:47 ng hapon 
sa Pilipinas) nang pasabugin ang 
isang bus sa iba pang lugar sa Lon- 
don. Mayroon pang 14 na napatay 
dito. 

Matapos ang pambobomba, 
isang organisasyong nagpakilalang 
Group of al-Qaeda of Jihad Organi- 
zation in Europe ang umaming nag- 
sagawa ng pagpapasabog. Ayon sa 
mga imbestigador, natukoy na nila 
ang apat na taong nagsagawa ng 
pambobomba. Ang tatlo ay British 
na tubong Pakistan at ang isa ay 
British din na tubong Jamaica. 


mga mamamayan ng mundo para 
ibagsak ang sistema ng imperyalis- 


" 


mo. 


Pinupog ng protesta 

Bago pa man nagpulong ang 
G8, kabi-kabilang mga protesta 
laban sa G8 at sa imperyalismo ang 
inilunsad sa iba't ibang bahagi ng 
mundo. 

Sa ilalim ng Global Campaign 
Against Poverty, idinaos ang 
“March of Whites” noong Hulyo 2 
kung saan nagsuot ng puti ang 
mga raliyista sa iba't ibang dako ng 
mundo at nanawagan na wakasan 
ang kahirapan at itigil ang mga 
imperyalistang gerang agresyong 
inilulunsad sa ngalan ng anti- 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2005 


Mariing kinunde- 
na ng International 
League of Peoples” 
Struggle (ILPS) ang 
naganap na pam-, 
bobomba at nag- Ñ 
paabot ito ng pa- fh SA 
kikidalamhati yg 
sa mga biktima at 
sa kanilang mga 
kamag-anak. 

Ayon sa tagapangu- 
lo nitong si Jose Ma. Sison, ang 
gayong mararahas na pang-aatake 
sa ordinaryong mamamayan ay na- 
gagamit lamang na sangkalan ng 
mga imperyalista upang bigyang 
katwiran at itulak ang kanilang 
mga gerang agresyon at palabuin 
ang katangiang terorista ng im- 
peryalismo. Gagamitin din ito ng 
mga imperyalista upang supilin ang 
mga karapatan ng mamamayan sa 
loob at labas ng kanilang mga 
bansa sa ngalan ng kontra-teroris- 
mo at sagkaan ang pagbubuo ng 
pagkakaisang anti-imperyalista ng 
lahat ng mamamayan sa daigdig. 

Simula't sapul, buong-buo ang 


BN 'W. 


a 


EN 
ki i 
sk 


terorismo. 

Pinutakti rin ng mga protesta 
ang mga base militar at embahada 
ng mga bansang kabilang sa G8. Sa 
South Korea at Japan, lumagablab 
ang pagkundena sa presensyang 
militar ng US sa Asia at iginiit ang 
agarang paglisan ng mga tropa 
nito. Sa England, pinagdausan ng 
protesta ang mga submarine base 
ng US at UK. Kinundena ng mga 
nagprotesta ang militarisasyon, 
gerang agresyon at globalisasyon. 
Sa US, iginiit ng mga nagprotesta 
sa mga base militar na pauwiin na 
ang mga tropang Amerikano sa Iraq 
at Afghanistan. 

Naging maingay at makulay din 
ang kampanya ng iba't ibang inter- 


| UB N 
ii 1 4 


= MAS Sf e 
=K] -N = Ee 


suporta ng ILPS sa mga pakikiba- 
ka ng mamamayang Palesti- 
no, Arabo at iba pang ma- 
Y mamayan sa Middle East 
`y para sa pambansang 
kalayaan at demo- 
krasya. Ngunit 
y hindi nito kinu- 
kunsinti at sinusu- 

= X portahan ang teror- 
ismong Al-Qaeda kahit pa 
malayong mas makitid ang saklaw 
nito kumpara sa malawakang tero- 
rismo ng imperyalismong US at UK. 
Sa hiwalay na pahayag ni Gre- 
gorio “Ka Roger” Rosal, taga- 
pagsalita ng Partido Komunista ng 
Pilipinas, sinabi nito na “kahit 
kailanman ay hindi maaaring big- 
yang-matwid ang pagtatarget sa 
mga inosenteng sibilyan, kahit pa 
ito ay bilang ganti sa malawakang 
panunupil ng mga imperyalistang 
US at British laban sa mamamayang 
Palestino, Iraqi at Afghani at mara- 
mi pang ibang mamamayan ng 
daigdig. Ang malawakang pagpatay 
sa mga sibilyan ay taliwas sa mga 
rebolusyonaryong prinsipyo.” JAB 


nasyunal na organisasyon at mga 
artista. Kaugnay nito, isang kon- 
syertong pinamagatang Live8 ang 
idinaos sa siyam na syudad sa 
siyam na bansa na nilahukan ng 
150 banda at artista para itaas ang 
antas ng kamulatan ng publiko 
hinggil sa pagdarahop ng Africa. 
Sa mismong Gleneagles, 
Scotland, ang kilo-kilometrong 
matataas na de-kuryenteng bakod 
at ang libu-libong pulis na pro- 
teksyon sa pulong ng G8 ay hindi 
naging balakid sa pagdagsa ng mga 
demonstrador. Sa loob ng dalawang 
araw ay nakipaghabulan at 
nakipagpukpukan ang mga raliyista 
sa mga pulis na nagpilit na buwa- 
gin ang mga kilos protesta. ABI 


13 


N BALITA | 


Wala nang saysay ang 
pakikipagnegosasyon 
sa rehimeng Arroyo--NDFP 


INIHAYAG kapwa ng peace panel ng 
National Democratic Front of the 
Philippines (NDFP) at Partido 
Komunista ng Pilipinas (PKP) na 
wala nang saysay ang pakikipag- 
negosasyon nito sa rehimeng 
Arroyo. 

Sa isang pahayag, sinabi ni 
Gregorio "Ka Roger" Rosal, taga- 
pagsalita ng PKP na balewala na 
ang pakikipag-usap sa isang rehi- 
meng malapit na rin namang bu- 
magsak.Inilabas ng NDFP ang 
tindig nito matapos ang 
makaisang-panig na pag-amyenda 
ng rehimen ng pinag-isang pa- 
hayag na mag-aanunsyo sana ng 
muling pagbubukas ng pormal na 
negosasyon ngayong buwan. Kabi- 
lang sa mga ipinatanggal na 
pangungusap ng rehimen ay puma- 
patungkol sa pagbilang sa PKP, 
BHB at kay Jose Ma. Sison sa ta- 
laan ng mga "terorista" at ang mga 
tangkang pagpatay sa mga konsul- 
tant ng NDFP. 

Ang mga hakbanging ito ay 
umaalinsunod sa sagad-sagarang 
pagsuporta ni Arroyo sa "gera laban 
sa terorismo" ng US. Sa loob ng ap- 
at na taong pag-iral ng rehimeng 
Arroyo, sunud-sunod na balakid ang 
inilagay nito sa pagpapatuloy ng 
usapang pangkapayapaan. Nilapas- 
tangan din nito ang lahat ng pir- 
madong kasunduan. 

Ayon sa NDFP at PKP, mas may 
pag-asang magtagumpay ang us- 
apang pangkapayapaan kapag nap- 
atalsik na ang rehimeng Arroyo at 
napalitan na ito ng isang gubyer- 
nong mas seryoso at sinsero sa pag- 
susulong ng mga kinakailangang re- 
pormang sosyo-ekonomiko, pam- 
pulitika at konstitusyunal. 


14 


Alkalde, utak sa pagpatay sa konsehal sa Davao del 
Norte 


PINABULAANAN ng Armando Dumandan Command ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB) sa Front 33 ng Southern Mindanao Region ang 
paratang na ang BHB ang pumatay kay Virgilio Lacia, isang konsehal 
ng New Corella, Davao del Norte. Anang BHB, ang utak sa pagpatay 
kay Lacia, isang progresibo at makabayang konsehal, ay walang iba 
kundi ang pasistang alkalde ng New Corella na si Jose Federiso. Si 
Lacia ay pinaslang noong Hulyo 16 ng apat na lalaking nakamotorsik- 
lo habang papauwi sa kanyang bahay. 

Ayon kay Marcella Valiente, tagapagsalita ng BHB-ADC, batid ng 
mga taga-New Corella ang maka-mamamayang paninindigan ni Lacia 
sa mga lokal at pambansang isyu. Kabaligtaran nito, si Federiso ay ki- 
lala sa kanyang mabangis, pasista at kontra-rebolusyonaryong 
paninindigan at may mahabang rekord ng pagtutumba sa mga itinu- 
turing niyang sagabal sa kanyang paghahari. Bukod kay Lacia, na kal- 
aban niya sa pulitika at nakakuha ng pangalawa sa pinakamataas na 
boto sa pagkakonsehal noong Mayo 2004, kabilang sa mga biktima ni 
Federiso ang mga aktibistang manggagawa at magsasaka. Gawi ni Fe- 
deriso na ibintang ang mga pagpatay sa rebolusyonaryong kilusan. 

Kabilang sa mga pinapatay niya si Remigio Rebaja, isang lider- 
magsasaka na pinaslang noong Abril 10. Bago ito, pinapatay din niya 
noong Hunyo 21, 2003 si Mateo Sarte, isang lider-manggagawa at 
konsehal ng Barangay San Roque. Si Federiso rin ang nagpapatay kay 
Baltazar Medino, isa ring residente ng San Roque. 


Kasapi ng Bayan Muna sa Pangasinan, pinaslang 
PINASLANG noong Hulyo 6 si Adolfo Aquino, 56, vice mayor ng 
Mapandan, Pangasinan at kasapi ng Bayan Muna (BM). Si Aquino ang 
ika-56 sa mga myembro at tagasuporta ng BM na napaslang mula 
noong Abril 2001. Ikasampu na rin siyang myembro ng BM na pinatay 
ngayong taon. 

Pinagbabaril si Aquino ng isang di kilalang lalaki matapos niya 
pamunuan ang pulong ng Sangguniang Bayan. Nagtamo siya ng 
pitong tama ng bala. Binaril din ng salarin ang drayber ni Aquino na 
si Victor Villanueva, na namatay habang inooperahan sa ospital. 


Simbahan, nababahala sa militarisasyon sa EV 
NAGPAHAYAG ng pagkabahala ang isang internasyunal na konseho ng 
mga simbahang Protestante hinggil sa malawakang paglabag ng mil- 
itar sa karapatang-tao ng mamamayan sa Eastern Visayas. 

Tumungo sa Samar nitong Hulyo 15 ang isang anim-kataong tim 
ng World Council of Churches (WCC) matapos imbitahan ng National 
Council of Churches in the Philippines. Kinausap ng WCC ang mga 
pamilya ng mga biktima ng paglabag sa karapatang-tao at sa mga or- 
ganisasyong nagtataguyod sa karapatang-tao. (Pinatay ng militar ang 
isang lider ng simbahan, si Rev. Edison Lapuz ng UCCP noong Mayo 
12 sa San Isidro, Leyte.) Nakabase sa Geneva, Switzerland ang WCC. 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2005 


